


ar MU UN F 


“'£. Thomas Richards, Morgan Howell, 













— COFFADWRIAETH 


AM Y. 


Parch. DANIEL DAVIES 


BWEINIDOG YR ANNIBYNWYR 
'YN ABERTEIFI, 
A fu farw yn Ngwanwyn 1867, yn 86 


oed, wedi bod yn y weinidogaeth 
dros 90 mlynedd. ft 





ydiw yr CI — hyr v 

HWI grefyddwyr o bob enw, 
Arnoch chwi yr wyf yn galw, 

|I ystyried yn ddifrifol, 

— Beth a ddaw o'r byd Cristnogol, 






T 

Gwylwyr Seion gyín'rir ymaith, 
Cewri penaf pob cym'dogaeth ; 
Gado'r praidd heb fugail buan 


I'w galw o'r tiroedd pell i'r gorlan, 





John Elias fawr ei ênaid, £ 
_ Gollodd corff-y: Methodistiaid, 





Oll a roed i'r: pridd;yn dawel. 


9. 


y ne 
Y Bedyddwyr sy'n wylofus 
Wedi colli Joseph Harris, 
Christmas Evans gyd hyny, 
A John Herring,. Aberteifi. 


Y Wesleyaid sydd mewn dychryn 
_ Am y doniol, Hughes Caerfyrddin, 
Hughes o Dinbyoh, fagail esniwyth, * 
Hefyd Rowlands, Aberystwyth: ; 


A'r Annibynwyr gollent wedin 
Peter enwog. o Gaerfyrddin, : 
Griffiths Hawen, Griffiths Horeb, 
Er eu sel a'u mawr ffyddlondeb. 
AM Y — Y —— 
Gwaeda'r calon pan yn coffa, 
Am wr doetli, oedd glod i Gymru, 
Daniel Davies, Abenxteifi, ^>. 


Rhoddes hwn.ei huìi yn,foreu 

Dan yr iau, gan wisgo'r arfau, 

A mawrygu (Crist yn uchel 

Pan yn.ieuanc yn Nhrewyddel, 


Cario'r groes oedd iddo'n bleser, 
Gweithion ngwinllan Orist bob amser, 
Ac yn ieuanc:cadd êi godi 

I bregethu'r:Geidwad Iesu. 








, Yn mhen "chydig iawn o amser 
Daeth ei dalent i ddysgleirder, 
Ac yn fuân ca'dd ei: godi 
'N fugail Orist yn Aberteifì, 


Uc 





FA Yno bu mewn clod a mawrf.1, 
Î Fwy na hanner cant â flwyddi, 
Ac mewn parch gan wreng a bonedd, 
ft Mwyfwy beunydd mewn anrhydedd. 
; 'Roedd fel tad yn mysg ei bobol, 
Porthai hwynt â'r manna nefol, 
Galw'n daer ar blant afradlon. 
At y bwrdd a'r pasgedigion. 


' Gwelodd luoedd ynttychwelyd: 
Tua'r noddfa.am eu bywyd, 4 sr 
Ac fe glywodd dorf yn; gwaeddu & 

Am eu cadw'n nghlwyfau'r Iesu. 


Eglwys fechan Aberteifi FN LYM 
Wnaeth yn gannoedd cyn ei gladdu, 
A chanfyddodd bechaduriaid 5 
Yn gwaeddu'n daer am gadw'u henaid, 


aM if 

Vn Llandudoch planodd Bglwys 
Ddyga dyrfa i baradwys, FE 
A cheir miloedd eto'n canu 
Wedi glanio'n ngwlad goleuni, 



























'Roedd y wlad i gyd yn barchus, 
Yn mawrygu Daniel Davies, 
Am fucheddu mor rhinweddol; . 

A gweithioallan fywyd duwiol, 


ynych aeth ìi Gapel Drindod, 
bb I gyhoeddi'r hedd a'r cymod, 

- Ac urddasol deulu'r Bronwydd 
tU Ni ddystawant draethu ei glodydd. 





Ei brif destun trwy'i holl yrfa 
Ydoedd aberth pen Calfaria, 

Dweyd am rinwedd gwaed yr Iesu. 
I gadw miloedd rhag trueni, 





Ond gorphenodd yn ei fawrglod. 
Fel gwas cyflog eildiwrnod, 
A'r hyn oedd farwol a llygredig. 

A roed yn mynwent fach y Ferwig 


Ond ei enaid hedodd adre” 
Fry i wlad y pêr ganiadau; 
Ac a ddygwyd yn ddiogel 
_ I dderbyn gwobrwy'n ymyl Gabriel, 


_ 


“ Uno wnaeth â'r gweinidogion, 
Aeth o'i flaenar fynydd Seion, 
_ Ac nid oes cân yn fwy sioniarus 


a 


Na mawl,i Dduw gan Daniel Dayies. 





AMRa<adoDUYNNaUDOdyOnobwDdd RED oDOn ADN NEL 


